


AWDL. 





MARWNAD 


I'r diweddar Barch. 
ELIEZER WILLIAMS, A.M. 
PERIGLOR CAYO A LLANSAWEL, 
YN SWYDD CAERFYRDDIN, 


A LLANBEDR, YNNGHEREDIGION, 





t 
ì 
j 


GAN Y 


PARCH. DANIEL EVANS, A. M. 


o 


Ŵ ALIAS 


U DANIEL AB IEUAN DDU, O GEREDIGION. 





Î Caerfyrbninu: 
| ARGRAFFWYD GAN J. EYANS,—]1820, 


MM FV 
Í WL 
Ì Se wt 





| MARWNAD. 


GALARUS î'r gwael weryd 
Wych awen fach, o wynfyd, 
Troi'r olwg trwy oer waywloes, 
A dilyn hynt wael ein hoes, 
O'r byd edrych draw i'r bedd 
Ac o haelfyd i'r culfedd. 

A di lai, awenydd dlôs 
Oruchel, hyn yw'r achos 
It dewi cyd am deg gâr 
| Diwael, fu dro mewn daear, 


O 


Yw 


Elieser per purwedd 
Williams bach a glymwys bedd ; 
h A dios achos ochi 
| Awen fwyn, yw hyn i fi. 
Oedd &la gyfaill haeddai gofion 
Am wir gariad im', wr gwirion; 
Loes i giliau y lwys galon 
Gloi am wyneb Gwilym union. 
Fy Athraw (1) hylaw hoywlwys—a gwiwlon 
Fu Gwilym oreuddwys; 
I'm oerddu fron cur mawrddwys 
Wirion gâr, ei roi'n y gwys- 
Mae'n rhaid i'm henaid ddihoeni—('mswynaf !) 
A'm synwyr wallgofi, 
O Wilym, cyn yr eli 
Y cuaf wr, o'm côf i. 


(1.) Awdur y an hon gadd eî ddwyn fynu dan ofal athraw- 
iaethol y Parch. Eliezer Williams, cynei ymsymud i Rydychen ; 
a chyda mynych golli dagrau y mae efe yn adgofio parodrwydd 
ei gariad, tynerwch ei gyngorion, hynawsedd ei ymadroddion a 
doethder ei barabliad. 








4 





Tra'r gwaed yn têr ergydio—trwy'm monwes, 
'Tra'm anadl yn effro. 

Rhaid im' fyth er dim a fo 

| Fy hên gyfaill fwyn gofio. 

| ^> Ei ddoniau fy ddiddanwch—ac eli 

| I'm calon mewn tristwch ; 

i Geiriau ei gyfeillgarwch 

Dda wr llon, ni ddaw o'r llwch. 

' Er dâl, er cynnal cwynion—briw enaid, 

Er bronau hiraethlon, 

Mwy ni chlywir, ar dîr, dôn 

Ei ddoniawl ymddiddanion. 

Ei lygad oedd fâd, oedd fyw,—a siriol 

Fal seren oleufyw 

Gwelw yn awr yn y glyn yw, 

Boreu fwyd i brŷf ydyw. 

Beirddion teg, o briddo'n tad—yn gydwedd 
Iawn godwn alarnad ; 

Y genau lle bu ganiad 

Distwr a mud yw ei stad. 


















Yr awen gu, eirian (2) ei gwedd,—gollodd 
Ei gallu a'i mawredd ; 

Wyla fyth ar ael ei fedd 

Heb un gair tra bo'n gorwedd, 


Ydoedd ieithydd 

A duwinydd 

Ac hânesydd gwiw hen oesau; 
A Fe fu'n odiaeth 

| Bleser helaeth 

/ Ei farddoniaeth i fyrddiynau. 
Ond er doniau, 
Rhagoriaethiau, ì 

Dewis raddau a dwys roddion 


(2) Têg. 





Beddrod obry 
Ydyw lletty 
Du oer wely daearolion. 


Bydd wych, os i'r rhych oedd rhaid 
IU hedeg at dy wiwdaid ; 

Dôs yn iach, ni thâl achwyn 

Yn ôl y câr ni eilw cwyn; 

Etto'n glau dagrau ar d'ôl 

Rhedant er nad yw rheidiol ; 

Dy lân reddf a'th gyneddfau 

A gaiff eu hir wiw goffhau. 


Yn dy hapus 

Annedd iachus 

Taith anhoenus, a thi'n huno 
Gan Frythoniaid 

Bydd yn ddibaid 

'Taer ochenaid hir a chwyno. 





Dy gu eiriau, dy gariad 

Yn ffynnon o rwyddlon râd 
A redai yn wir odiaeth 

Fal y llif o fêl a llaeth. 
Megys brawd ymgais a.bri 
Dy enaid oedd daioni; 
Daioni i bob dynion 

A hwyliai fryd dy hael fron: 


Dwyn o bwll yr adyn bach 
O bur egni heb rwgnach ; 
Rhoi ei gyngor rhag angen 
Yn hael i ieuangc a hên— 
Rhoi'n ddistaw o'i law a'i lŷs 
A allaio wir wyllys ;— * 
Gweini'i rodd i'r gwan ei rym a 
'O galon a wnai Gwilym— 














6 


A chwyno 6$nid 'chwaneg 
Fel cristion, dros y fron freg. (3) 


Fel anwyl dâd, ddi frâd fron, . 


'Yn gwblwedd i'w ddysgyblion 
Oedd Williams, ac ni ddaliai 
Hir wg am fawr-ddrwg neu fai. 
Da ystyriol dosturi 

A lanwai'i fron, lanaf fri; 

A chlywai, pan godai gais, 
Afradlon ei hyfrydlais. 

Ei gywir ddwys gerydd o 

Wr boddus, f'ai rhybuddio, 

A. gwiw arddangos y gwall 
A'r ing a ddoe i'r angall, 

Araf fwyn eiriau o fêl 

i'r un diwyd roe'n dawel, 

Ac ethol anogaethau, 

Dyner was, o dan yr iau. 


Oedd ganwyll yn hardd gynu, 
Wawl llon, i oleuo llu; 
Diwygiai y gym'dogaeth 
A'i addysg i'n mysg er maeth : 
O falchder ofer afiach 
Ei dirion ddwyfron oedd iach ; 
Tawn fugail i'w gail deg oedd, 
Gweinidog y gwan ydoedd. 
Siomwyd torf dy symud di, 
Frawd hyfwyn, o fro Teifi; 
Wylwn oll am alw o Nêr 
Oleu'n byd o Lanbeder, 

A rhoi i bwll oer y bedd 
Da ganwyll De a Gwynedd. 
Y dydd yr aeth ef dan do 
Llawer ael fy'n llwyr wylo; 


(3) Friwedig. 


——— 


t 
k 
Í 
Î 
U 
Ŷ 
ŷ 
“ 











7 


' Yr awr yr aeth i'r oer-rych ï AW 
Ni bu sôn am wyneb sych. 


Was cyfiawn, melys cofio 

Ei dêr ddwys ymadrodd o, 
Yn'wiw ddysg o'i enau ddaeth 
Ar wely ei farwolaeth. (4) 


Dan ei boenau 

A'i ddu loesau 

Ar awr angau, er yr ingoedd, 
Bu i'w nerthu 

A'i ddiddanu 

Crôg yr Iesu, craig yr oesoedd. 


Diameu gofid yma gafodd | 
Ei iawn fron wiriawn a fraenarodd ; 


(4.) Ei ymadroddion, ychydig cyn awr ei angau, â dau neu 
drì gwyr ieuaingc, offeiriaid, a ddygid i fynu dano oedd ryfeddol 
ddwys a chyffrous. Chwi welwch, ebe fe, nad yw dysgeidiaeth 
yn yr awr hon (awr marwolaeth) o ddim lles heb dduwioldeb. 
Rhaid i gorph gwael y dysgedig a'r annysgedig. yn ol ychydig 
ddyddiau o ofalon a heibulon ddychwelyd i bridd y bedd, ond. yr 
unig sylfaen gadarn a saif ar awr angau ac yn wyneb y tragy- 
wyddol fyd yw duwioldeb. Byddwch, meddai efe, (a chyda 
phwyslais ac egni rhy feddol y dywedai'r geiriau) byddwch 
ffyddlawn Weinidogion Crist. Meddai efe, wrth eiblant ag oedd 
yn llefain o'i amgylch cyn ei ymadawiad, “Fy mhlant anwyl, 
yn llefain y daethoch i'r byd, ac fe allai yn llefain yr ewch irwy'r 
byd, ond gobeithiafy byddwchyn canuwrthfyned allano'r byd.” 


Ni gofiwn dy hynawsedd a'th eiriau rhyfedd rhad 
A roddit V'th 'Sgolheigion, wr tirion, fel eu tad; 

Ni gofiwn fyth mor heini yr o'it i godi'r gwan 

A gwneyd dros bob cyflyrau neu raddau'n fwyn dy ran, 


Farwel! fy nghar anwylaf a rhwyddaf îs y rhôd, 

I tí mewn hyfryd ardal mae heddyw dâl yn dôd, 

I dderbyn meibion Cariad gan Dduw mae gwlad na gwedd, 
Lle írigant dan ei gysgod yn hynod iawn ei hedd, 

1 ninnau, Dduw'r gwybodaeth, rho helaeth galon hael 

I deimlo'n bêr an mwyn-lân fyth dros y gwan a'r gwael 

A dilyn lesu isel gan dawel gofio'r dydd 

Ein gelwir o'n mynwentau a'n rhwymau oll yn rhydd» 





8 


Croesau, addoer boenau dderbyniodd, 

Ei dda hoyw enaid a ddihoenodd ; 

Er hyn mae gan Rhên (5) y modd—i.wellhau 
Coeliaf ei eiriau, 'r clwyf a yrodd. 





Y mae tiroedd a'gwiw lysoedd glwysion  » 
Y mae caerau, neuaddau newyddion, 
Man nad oes gweli (6) mewn un dwys galon 
Na chwerwaidd ddufrad na chur i ddwyfron, 
Ond dethawl ber ddanteithion—ar fwrdd gwych, 
Da einioes hoywych; ein Duw yn Seion : 

Ac yno yn drigiannawl—mi goeliaf 
Mae Gwilym fwyneiddiawl, 
Gwyn ei fyd, a'i gân o fawl 
l'w Dduw union yn ddoniawl. 

A'i dywedodd Duw ydyw, 

A gair y nef gwir in' yw, 

Mai CARIAD, anwylfad naws, 

A ddilea ddu liaws 

O feiau'n egwan fywyd 

Ar ein taith i fawrfaith fyd. 

Oedd anwyli'w gyd-ddynion, 

Anwyl yw yn nheulu Iôn ; 

Holl lu y nef llawen ynt 

O'i roddi'n gymmar iddynt. 

Pan aeth i fysg peneithiaid 

Y nef ar orchfygawl naid 

Bu'n fud dros ryw fynudyn 

Cerdd eu Duw er cwrdd â dyn; 

A'r Iôn o'i faingc, eirìan fodd, 

Adwaenai,—a Duw wenodd. 


(5.) Arglwydd.  (6.) Clwyf. 


a 
J. Evans, 4rgraffydd, Caerfyrddin. 








My 








